WikipediA 

Wikang Ebreo 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Ebreo (Ebreo: n i- Qy, ’Ivrit Bigkas sa wikang 
Hebreo: [iv' B it] o [S~ iv' rit] (4) pakinggan); Kastila: hebreo 
[e'Preo]; Ingles: Hebrew ) ay isang wika Hilangang- 
kanlurang Semitikong na katutubo sa Israel. Noong 2013, 
higit sa siyam na milyong katao ang nagsalita ng 
Modernong Ebreo.^ Sa kasaysayan, itinuring ito bilang 
wika ng mga Israelita at ang kanilang ninuno, ngunit 
hindi ito tinutukoy gamit ang pangalang "Ebreo" sa 
Tanakh mismoJ note ^ Pinetsahan ang mga 
pinakamaagang halimbawa ng sinulat na Paleo-Ebreo 
mula noong ika-10 siglo BKJ 6 ^ Nabibilang ang Ebreo sa 
Kanlurang Semitikong sangay ng mga wikang Apro- 
asyatikong. Ang Ebreo ay ang natatanging wikang 
Kanaanita na sinasalita pa rin, at ang tanging tunay na 
matagumpay na halimbawa ng muling ibinuhay na 
wikang patayj 7 ^ 8 ^ 

Tumigil ang paggamit ng Ebreo bilang pang-araw-araw 
ng sinasalitang wika sa pagitan ng 200 at 400 PK, na 
nagsimulang humina mula ng bunga ng himagsikang Bar 
KokhbaJ 2 ^ 9 ^ note 2 ^ Noong panahong iyon, ginagamit na 
angArameo at, sa mas maliit na lawak, Griyego bilang 
wikang internasyonal, lalo na sa mga matataas at 
imigrante.^ 11 ^ Nabuhay ang Ebreo sa panahong medyebal 
bilang wika ng liturhikang Hudyo, panitikang rabiniko, 
intra-Jewish eommeree and panulaan. Sa pagsulong ng 
Zionismo sa ika-19 na siglo, nabuhay ito muli bilang 
pangunahing wika ng Yishuv, at sa kalaunan ang Estado 
ng Israel. Ayon sa Ethnologue, noong 1998, ang Ebreo ay 
ang wika ng limang milyong katao sa buong mundoJ 12 ^ 
Pagkatapos ng Israel, ang Estados Unidos ay may 
ikalawang pinakamalaking populasyon na nagsasalita ng 
Ebreo, ng mga 220,000 matatas na nagsasalita^ 13 ^ 
karamihan mula sa Israel. 

Tingnan din 

■ Akademya ng Wikang Ebreo 

Talasanggunian 


Ebreo 

may, lvrit 



Bahagi ng Balumbon ng Templo, isa sa mga 
pinakahabang balumbon ng Dagat na Patay na 
natuklas sa Qumran 


Pagbigkas 

Moderno: [iv' tsit] - 
Sinauna: [Tib'rit]!^ 1 ] 

Sinasalitang 

katutubo sa 

Israel 

Rehiyon 

Lupa ng Israel 

Etnisidad 

Ebreo; Huydo at 

Samaritano 

Naglaho 

Nalipol ang Ebreong 
Misnaiko bilang wikang 
sinasalita sa huling bahagi 
ng ika-5 siglo PK, 
nabuhay bilang wikang 
liturhikal kabilang ng 
Ebreong Biblikal para sa 

Hudaismo^MlH] 

Pamilyang wika 

Apro-Asyatiko 

- Semitiko 


Gitnang Semitiko 










































1. Sephardi [S'iv' rit]; lraqi [S’ib' ri: 0]; Yemenite [S"iv 
' ri: 0]; Ashkenazi realization [iv'Ris] or [iv'ris] 
striet pronuneiation [?iv'ris] or [?iv'Ris]; Standard 
Israeli [iv' tiit] 

2. Saenz-Badillos, Angel (1993) [1988]. A History of 
the Hebrew Language (https://books.google.com/ 

books?id=EZCgpaTgl_mOC&pg=PAl). Sinalin ni 
Elwolde, John. eambridge University Press. 

ISBN 9780521556347. ' 

3. H. S. Nyberg 1952. Hebreisk Grammatik. s. 2. 
Reprinted in Sweden by Universitetstryckeriet, 
Uppsala 2006. 


■ Hilagang-kanlurang 
Semitiko 

■ Kanaanita 

■ Ebreo 


Mga maagang 
anyo: 


Ebreong Biblikal 

■ Ebreong Misnaiko 

■ Ebreong Medyebal 

■ Ebreo 


Mga pamantayang Modernong Ebreo 
anyo 

Sistema ng Alpabetong Ebreo 

pagsulat Ebreong Braille 

Alpabetong Paleo-Ebreo 
(Arkaikong Ebreong 
Biblikal) 

Sulating Imperyal Arameo 
(Huling Ebreong Biblikal) 

Opisyal na katayuan 

Opisyal nawikasa ~ZZ Israel (bilang 
Modernong Ebreo) 

Pinangangasiwaan Akademya ng Wikang 
(regulado) ng Ebreo 

nnnyn iitt/77 n'mpNn 
(HaAkademia LaLashon 
Ha 'lvrit ) 

Mga kodigong pangwika 

he 
heb 

Variously: 

heb (http://www.sil.org/ 
iso639-3/documentation.a 

sp?id=heb) - [[Modernong 
Ebreo] ] 

hbo (http://www.sil.org/ 
iso639-3/documentation.a 
sp?id=hbo) - [[Ebreong 
Biblikal (liturhikal)]] 

smp (http://www.sil.org/ 
iso639-3/documentation.a 
sp?id=smp) — [[Ebreong 
Samaritano (liturhikal)]] 

obm (http://www.sil.org/ 
iso639-3/documentation.a 


ISO 639-1 
ISO 639-2 
ISO 639-3 















































sp?id=obm) - [[Moabita 
(lipol)]] 

xdm (http://www.sil.org/ 
iso639-3/documentation.a 
sp?id=xdm) - [[Edomita 
(lipol)]] 

Linggwaspera 12 -AAB-a 

PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito 
ng mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 

4. (https://www.ethnologue.com/19/language/heb/)Modernong Ebreo at Ethnologue (19th ed., 
2016) 

(https://www.ethnologue.com/19/language/hbo/)Ebreong Biblikal (liturhikal) at Ethnologue (19th 
ed., 2016) 

(https://www.ethnologue.com/19/language/smp/)Ebreong Samaritano (liturhikal) at Ethnologue 
(19th ed., 2016) 

5. Gur, Naehman; Haredim, Behadrey." 'Kometz Aleph - Au': How many Hebrew speakers are 
there in the world?" (https://web.archive.Org/web/20131104025104/http://www.bhol.co.il/article_ 
en.aspx?id=52405). Sininop mulasa ang orihinal (http://www.bhol.co.il/article_en. aspx?id=524 
05) noong 4 November 2013. Nakuha noong 2 November 2013. 

6. "Most aneient Hebrew biblieal inseription deeiphered" (http://www.physorg.com/newsl8210103 
4.html). Physorg.com. 7 January 2010. Nakuha noong 25 April 2013. 

7. Grenoble, Leonore A.; Whaley, Lindsay J. (2005). Savlng Languages: An introduetlon to 
Language Revltallzatlon (https://books.google.com/books?id=Vavj5-hdDgQC&pg=PA63). 

United Kingdom: eambridge University Press. p. 63. ISBN 978-05210165 20. Nakuha noong 
28 Mareh 2017. "Hebrew is eited by Paulston et al. (1993:276) as 'the only true example of 
language revival.'" 

8. Fesperman, Dan (26 April 1998). "Onee 'dead' language brings Israel to life Hebrew: After 
1,700 years, a revived language beeomes a eommon thread knitting together a nation of 
immigrants with little in eommon except religion" (http://articles.baltimoresun.eom/1998-04-26/n 
ews/1998116050_l_read-hebrew-hebrew-and-arabic-german). The Baltlmore Sun. Sun 
Foreign Staff. Nakuha noong 28 Mareh 2017. 

9. Maling banggit (Hindi tamang <ref > fag; walang binigay na teksto para sa refs na may 
pangalang OxfordDictionaryChristianChurch); $2 

LO. Maling banggit (Hindi tamang <ref > fag; walang binigay na teksto para sa refs na may 
pangalang Saenz-Badillos 1996. P. 170-171); $2 

Ll. "If you eouldn't speak Greek by say the time of early Ohristianity you eouldn't get a job. You 
wouldn't get a good job. a protessional job. You had to know Greek in addition to your own 
language. And so you were getting to a point where Jews...the Jewish eommunity in say Egypt 
and large eities like Alexandria didn't know Hebrew anymore they only knew Greek. And so you 
need a Greek version in the synagogue." - Josheph Blankinsopp, Protessor of Biblieal Studies 
University of Notre Dame in A&E's Who Wrote the Bible 

L2. Maling banggit (Hindi tamang <ref > fag; walang binigay na teksto para sa refs na may 
pangalang eth); $2 

L3. "Table 53. Languages Spoken at Home by Language: 2009" (https://web.archive.org/web/2007 
1225193634/http://www.census.gov/compendia/statab/cats/population/ancestry_language_spo 
ken_at_home.html), The 2012 Statlstleal Abstraet, U.S. Census Bureau, sininop mula sa ang 
orihinal (https://www.census.gov/compendia/statab/cats/population/ancestry_language_spoken 
_at_home.html) noong 25 Deeember 2007, nakuha noong 27 Deeember 2011 



Mga kawing panlabas 


■ Leam Hebrew with Akhlah! (http://www.akhlah.com/), mula sa Jewish ehildren’s Learning 
Network 

■ Avangard Online Speeeh Dietionary (http://dictionary.no-ip.com/avangard/) 

■ Behrman House Online Ulpan (http://www.behrmanhouse.com/ua/) 

■ Balarilang Ebreo ni Gesenius (http://www.adath-shalom.ca/gk_cont.htm) 

■ Online na diksyonaryong Inggles-Ebreo/Ebreo-lnggles ng Morfix (http://milon.morfix.co.il/) 

■ Hebrew for ME (http://www.zigzagworld.com/hebrewforme/) 

■ About the Hebrew language (http://www.waronline.org/en/IDF/intro/hebrew.htm), Ebreo sa 
Israel Detense Forces 

■ Mga lingk mula sa FoundationStone (http://www.foundationstone.com.au/HtmlSupport/WebPa 

ge/related_links.html) 

■ Online resourees (http://www.foundationstone.com.au/HtmlSupport/OnlineHebrewTutorial/Onli 

neResources.html), mula sa FoundationStone 

■ Hebrew Today (http://www.hebrewtoday.com/), balita mula sa Israel sa simpleng Ebreo 

■ Israeli Hebrew (http://www.adath-shalom.ca/israeli_hebrew_tene.htm), David Tene tungkol sa 
Ebreong Israeli 

■ My Hebrew Pieture Dietionary (http://www.milon.co.il/) 

■ National Oenter for the Hebrew Language (http://www.ivrit.org/) (Estados Unidos) 

■ Meehon Mamre (http://www.mechon-mamre.org/), ang Tora at Tanakh sa Ebreo at Inggles 

■ Ang Bagong Tipan sa Ebreo (http://www.kirjasilta.net/ha-berit/) 

■ Nikud: Una (http://www.hebrewtoday.com/ntext. asp?psn=1025) at pangalawang (http://www.he 
brewtoday.com/ntext.asp?psn=1026) bahagi 

■ Ebreo sa Pamantasan ng Texas sa Austin (http://www.laits.utexas.edu/hebrew/) 

■ Speak Hebrew with Moshe and Leah (http://www.aish.com/literacy/judaisml23/Speak_Hebrew 

_with_Moshe_and_Leah.asp) 

■ Passing Phrase (http://www.learnhebrew.org.il/), ni Eli Birnbaum 

■ Zuckermann, Ghil'ad (2003). Language Oontaet and Lexical Enriehment in Israeli Hebrew (http 
s://www.palgrave.com/gp/book/9781403917232). UK: Palgrave Maemillan. 

ISBN 9781403917232 . / ISBN 9781403938695 (Israeli) 



Ang lathaiaing ito na tungkol sa Wika ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa 


pagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Ebreo&action=edit) nito. 

Maling banggit (Umiiral na ang tatak na <ref > para sa pangkat na pinangalanang "note", subalit 
walang natagpuang katumbas na tatak na <ref erenees group="note"/>); $2 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Ebreo&oldid=1748862" 


Huling pagbabago: 02:44, 23 Marso 2020. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 








































